મોડાસા મહાલવાસીઓને 
પાત્રિકા ૧. 


લેખક:--મોહનલાલ વિફક્લદાસ ગાધી. 


દક ક પત્રિકા ૨. 


હ 
જે અમદાવાદ દ 
ન્ડ [7 “ઝેપ્છઝદ્ન-* 


'ગ્રૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહુ _ 
મોડાસા મહાલવાસીઓએને આ મારો પ્રથમ પત્ર છે. મારી 
ઉમેદ છે કે આવા પત્રો દારા હું વાંચનાર ભાઇઓની સેવો કરી શકુ. 


ર 


સ્રાપણે હજુ સુધી આખા મહાલની દદિથી ન્નેતાં શીખ્યા નથી 
તો અાભર્ટિદેરાતી તે! વાતજ શી? છતાં મને ખાતરી છે કે મહાલના 
દરેક ગામોમાં એવો. ભાઇએ વસે છે, જેઓએ એકમેકની સાથે 
ભાઇચારામાં જેડાઇ દેશની સેવા કરવા તત્પર છે. આગે આપણા 
આંગણામાંથી બહાર આવી ઉંચે નનેવા લાગ્યા નથી. આપણે કદ્દાચ 
યાલુ ઉંધમાં પડી રહેવાનું પસદ કરીયે પણુ વખત એવો આવે છે કે 
તેમ કયે? નહી પાલવે. જે આપણા ભાગ્યમાંજ જગવાનુ' લખ્યું હશે, તે 
મિથ્યા કૌણુ કરશે ? 


તમે કહેશે! કે જ્યારે આખો દેશ દેશની ભાવનાથી નગી 
રહયો છે તેમાં વળી આ મહાલની ભાવના કેવી? હું કહુ છું કે 
આપણો મહાલ એ લિદ્તું માત્ર એક અંગ છે. આપણે મહાલની 
સેવા કરવામાં આખા દેશની સેવા કરીએ છીએ. આપણે આ 
સાવંત્રિક ભાવને કદીએ અળગો નહીં કરીએ. 


જ્યાં સપ ત્યાં જપઃ ન્યાં જુય «યાં જમ. આપણે અદર 
અદર લડી મરવાયા તબળા ૫$ ગયા છીએ. આપણામાંથી જુથનુ 





_નઝકરતટઝસ-નરર--%ઝવાર2%-૨%/."- 


, જ્ન-તમાઇ* 
શ્‌ 
દિ 


ઝમત્રમાંજ છ્નઝ ૯૬૯ 


પુશ્તવનતું «* ઝપકે!ટપપ 


તા ણા સ ટાર પણ સ દ 8ણ 


ળઝરત વિચાપીક મંધાઝય 


| રત્રમતી કોમિક પમ જ : 


ડા ્ઇનઝા-૯:ાપ8':”-૦૧૪૦૦,” ૧”૦-_ 

ક્ર 

1 

! 

| 

| 

4 

1 

1] 

ૃ 

$ 

દ 

મ 

1 

ર ? 
જ ડે 
ટ 


“ઝડ 


જ 
ટપ્ત્વલાસ્તગ્કેને 


દ 
ઠં 
ક 


! 
! 
ર 
ર 


ડૈ 


જેર તદ્દન નાશ નથી પામ્યુ પણુ અત્યારે તે ઢીલું તો થઇ ગયુ છે; 
એટલુંજ નહી પણુ એવા જાયને! લાભ આપણે લેવે। જઇએ તેવા રૂપમાં 
ન લેતાં તેના ધણી વેળાએ આડે માગે ઉપયોગ કરીએ છીએ. 
માટે આપણા બધા મહાલવાસીએોાએ એકજ લાગણીથી અને 
એકજ ભાવથી એકઠા થઇ, આપણી ઉત્વતિતો રસ્તે ખોળી કાઢવે 
જોઇએ. આપણે પેલા મરષ્યુ પથારીએ પડેલા કડીઆરાની વાત 
તો ભૂલી ગયા નથી. ઇઃી ૪? કાડીને ભાંમી શકાય છે પણ 
જ્યારે તેનો ભારે બાંધવામાં આવે છે, ત્યારે ભાંગી શકાતી નથી. 
એવુજ આપણી સમાજ માટે છે. આપણે એકલ એકલ પડી 
જવાથી, બળવગરના, સ્વાર્યી અને નિરાશી થઇ ર્યા છીએ. પણુ આપણે 
આપણી હ્ધિ, અકકલ, તયા ધેર્યતો એક સમહ લાવી તેને! સમગ્ર ઉપયોગ 
કરીએ તો આપણે ધણું જબર્‌ બળ દાખવી શકીએ. એમ થતા 
અગાઉ આપણાં સામાજીક ખળે નીતિના શુદ્ધ રંગથી ર્‌ ગાવાં ન્નેઇશે, 
તેમાં ભાતૃભાવની સાચી લાગણી ઝગઝગી રહેવી ન્ેઇશે. 


અત્યારે તો આપણે તેજ વગરના થઇ ગયા છીએ. ખરા 
નાનની જત્તાસા તો ધણા વખતથી સૂકાઇ ગઇ છે. આપણી જરદગીનુ 
દૃષ્ટિબિદ ઘણુંજ સાંકડું ખની ગયું છે. આપષખ્યુને લાગે છે કે આપણે 
શકિત વગરના છીએ તેવાજ રહીશું. આપણે શક્તિ કયાંથી લાવીએ ? 


પણુ આ દશા ગુલામીની ૬શા છે. ખર્‌ જેતાં માણુસ પોતામાંજ 
સ'પૃર્ણું છે. તેની ધણી ખરી હાજતો તેના પોતાથીજ પાર પડવી નનેઇએ. 
“છતાં અત્યારની સ્થિતિ આથી વિપરિત છે, આપણી શરીરસ'પત્તિનું 


ર 


રક્ષણુ રાજ્ય કરે તોજ થઇ શકે; આપણુતે ન્યાય અદાલતો આપે 
તોજ મળી શકે; રાજ્ય ભણાવે તોજ ભણી શકાય; રાજ્ય મદદ કરે તેજ 
આપણા ઉગે ચાલી શકે-આ ભાવો આપણા મગજમાં છુસી ગયા 
છે. ને આપણે અદરના તેમજ બહારતા ગુલામ બની ગયા છીએ. 
આવુ' છતાં-આપણે સ્વરાજ્યવાદી કહેવરાવીએ છીએ અને સ્વરાજ્ય 
ભોગવવાનો દાવો કરીએ છીએ. નને આપણા આ દાવો ખરે હોય 
તો આપણે વર્તનથી સાબિત કરવો જેઇએ. કારણ તમે નણે છે કે 
અત્યારે આપણે કસોટી ઉપર્‌ મૂકાયા છીએ. 


હમણાં ખે એવા બનાવે બન્યા છે, નમી રાજ્ય અને પ્ર'ન વચ્ચેને। 
આપણો સખષ ખુલ્લા રૂપમાં બહાર આવ્યો છે. આ ખે બનાવો 
તે પ-નબતો અને ખીલાપ્તના અન્યાયોના આ અન્યાયે॥ આપણે 
નિબળ હોવાથી કરવામાં આવ્યા છે. અને આપણે નિબંળ છીએ 
એવાત સાચી છે. જે એમ ન હેત તો આવા ભયકર અન્યાય! કદી 
પણુ સહી શકીએ નહી. 


ી પબમાં અમલદારોએ ધણા અતયાચારે! કર્યા. જલીયાનવાળા 
' બાગમાં સે'ડે નિર્દોષ માણુસોની કતલ કરી ને હઝારોને ધાયલ કર્યા. 
પ્રજા ઉપર કાખુ ખેસાડવાને હવાઇ વિતાતોમાંથી દારૂના ગોળાએ। 

ફેંકવામાં આવ્યા. લશ્કરી કાયદાનો જાલમી અમલ જમાવવામાં 

આવ્યે; હનરે નિરપરાધી માણુસો ને કેદ કરવામાં આવ્યાં; 
, નજવા તે બતાવટી ગુન્ડાઓ માટે ન્નહેરમાં ફટકાવવામાં આવ્યા; 
ર સ્રીઓનું અણછાજતું અપમાન કરવામાં આવ્યું; મરદોને 


પ 


પેટે ચલાવવામાં આવ્યા આમ અતેક રીતે પ્રજનું માન 
ભગ કરવામાં આવ્યું અને પશુ બળનું કારમું બળ તેના ભયકર 
રૂપમાં વકાદાર્‌ પ્ર્ન ઉપર્‌ અજમાવવામાં આવ્યું. જે રાજ્યનો અમલ 
વધારે શાણો હોત) તે! પોતાના વ્કાલા નાયકોને વગર અપરાધે કેદ 
કરવાથી ૬ઃખી ને નિરાથી થએલ, ને અમલદારની કડક વર્તણ્‌કથી 
એક પળભર ગુસ્સામાં આવી ગએલ, પ-્નખી પ્રશ્નતે શ્ઞાન્ત કરી શકા 
હોત ને કેશપખુ કમતશીબ બનાવ બનવા ન પામ્યો હોત. પપ્મુ હવે 
આપણને માલુમ પડે છે કે ફક્ત પ્રાન્તિક અમલદારે” નહિ પણુ 
વર્ડી સરકાર પણુ પોતાના પશુ ખળ ઉપર્‌ મુસ્તાક છે ને તેથીજ તેએ! 
પ્રનની લાગણી અવગળી શકે છે. આથીય વધારે મોટા અન્યાય 
મુસ્લીમ ભાધદઓઆની ધમની લાગી દ૬ુઃખવવાનેો છે. આપણુ વડા 
ષધાને તુર્કીના સબંધમાં વચતભ મ કર્યા છે. એટલુ'જ નહિ પણુ નણે 
બધાં યુરોપીયન રાજ્યો તુર્કીની સલ્તનતને ભાંગી નાંખવા અને 
આખી ઇસ્લામી આલમને નિરસ્ત કરવા ઉમેદ ધરાવતાં હોય તેમ 
તુકીના પરદ્ેશમાં પોતાની સત્તા ખેસાડ્વા મડી ગયાં છે ને મુસલમાનોના 
ધર્મ સ્થળોનું પણુ રક્ષણુ કરવું, એ અશકય થઇ પડયું છે. જને 
રાજ્ય પ્રનનનુંજજ હેય તો આ પરિણામ નજ આવે. ન્ને રાન્ય 
પોતાના પશુ બળ ઉપર મુસ્તાક ન હોય, પણુ લોકની પ્રચ્છા પ્રમાણે 
ચાલનાર હોય, તો પણુ આવું કદીએ ન બને. પણુ આપણે હવેજ જ્નેઇ 
શકીએ છીએ કે રાજ્યને પોતાની સત્તામાં, પાતાના બળમાં, સર્વોપરી શ્રદ્ધા 
છે, ને તે ગર્વથી ન્નણે એવું કહેવા માગે છે કે તમારી સહાય 
વગર અમો અમારૂ રાન્ય ટકાવીએ છીએ ને ટકાવીશું. નને આ ખરૂ 
- હોય તો. સરકાર આપી સહાય વડેજ ચાલે એ ખોટુ £ર છે. 


“૦-૦૩-૫૯૫૭. 


* કફપ- 


હ 


સત્ય શું છે! સત્ય એજ છે કે અગ્રેજેને હિદદસ્તાત આપણીજ 
સહાયથી મળ્યું છે; તે આપણી સહાય વડૅજ ટકી રહ્યું છે ને 
જે ભવિષ્યમાં ટકવાનું' હેય તો તે આપણા વડેજ ટકી શકે એમ છે. 
પણુ અત્યારની સરકારી રાજનીતિ પોતાના વર્તતથી આ સત્યનો 
₹ન્કાર્‌ કરતી જણાય છે. આનુ' પરિણામ એ છે કે કાંતો આપણે રાજ્યના 
પશુબળ હેઠળ દબાયલા જવન ગુનરવુ, અમર તો તેમને સહાય 
આપવી બધ કરી આપણુ સાચું પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવું. આપણે 
તેમની મદદ વગર સ્વરાજ્ય ચલાવવા સબળ હોઇએ, તોજ આપણે 
સાચા સ્વરાજ્યવાદીએ છીએ. આપણો ને રાજ્યનો સબધ ઉચનીચ 
નો નથી, ગુલામીનો નથી, પણુ સરખી પાયરીને છે. સરખી 
પાયરીનો સબધ ત્યારેજ કહેવાય કે તેઆ આપષખ્મુને તેમના સરખા 
ગણે, અને શાજ્યતો સધળેા અમલ એમના મ્તસ્વિપણા મુજબ નહિ, 
પણુ આપણી મરજી પ્રમાણે ચાલે. આ શી રીતે સિદ્ધ થઇ શકે? 


આપણી માતૃભૂમિ આપષ્યુને ખોલાવી રટી છે. આપણા દેશ 
નાયકેના હધ્યમાં આજે અસહકારને મત્ર ગાજ રલ છે. નાયકેમાંના 
આપષૂા સાબરમતીના તપસ્વી--મહાત્મા ગાધીજ--તેની અપૂર્વ 
અને ષજવલત ધૃણી જગાવી રહયા છે. તે તેમની સાધનાનાં ફળ 
આજ ચોમેર પથરાવા લાગ્યાં છે, તેમના સત્યાગ્રહની આહલેક આન 
હિદ્ને ખૂણે ખૃણે ગાજ રહી છે. તેમતી પ્રાણુભરી %કથી મરેલાઓ 
જાગવા માંડયા છે, જાગેલાઓ હીંડવા લાગ્યા છે, ને હીંડનારાએ 
દોડવા પ્રયુક્તથયા છે. એ યેગગધારીનો યોગમ-ત્ર આને ધષાહદયમાં 
પે! છુષાો અસિ સળગાવી રહા છે તે તેના પુખ્યપતાપે આજે અનીતિના 


હઠ 


ધાયા ડગમગવા માંડયા છે, ને નીતિના સજવન થવા લાગ્યા છે. આપણે 
પણુ આ દેશના મહાયતતમાં આપણી જતતે હોમીએ. 


“અસહકાર ઉપર પ્રજ્નની તેમજ રાજ્યની કસોટી રહેલી છે. નને 
અસહકાર એટલે સહાય ન કરવાનો મત્ર, એ બરાબર અમલમાં આવે 
તે કાંતો સરકાર પોતે પોતાની ભુલે જેઈ શકશે તે કરેલા અન્યાયો માગે 
પ્રાયશ્ચિત કરશે. આમ કરતાં તેને પજનેા સહકાર શેધવા પડશે તે 
યન્નની સ'પૂણું સ્વરાજ્યની માગણી કબુલ કરવી પડશે અગર તેને 
હરકે!! રીતે રજત કરવી પડશે. બીજ તર્કથી આવા પરિણામથી 
પ્રજાની સ્વરાજ્ય માટેની લાયકાતજ સાબિત થશે; એટલુજ નહીં, પણુ 
આવા આધ્યાત્મિક ૬થિયારની ક્તેહ દુન્યાની સભ્યતામાં એક નવા 
ત”બકે શરૂ કરશે અતે આજ પશુબલમાં અધ થયેલી દુનિયા ન્નેઇ 
શકશે કે જગતની શાન્તિ યા પ્રગતિ પશુબળમાં નહીં, પણ આત્મબળમાંજ 
રહેલી છે. પણુ કદાચ અસહકારની સાધના નિષ્ફળ નીવડી તો ? તે 
ચાકસ છે કે તેથી આપણી લાયકાતનું માપ મળશે અને શાન્ત વિગ્રહ 
આપણુને એક અમૃલ્ય શિક્ષણુર્પ થશે. ગમે તેમ થાય પણ સત્યની 
લડતનું ફળ નિર્થ ક તે। નજ નીવડે. 


જ. 


મહાત્મા ગાંધીજ લખે છે કે જે ત્રિગુણાત્મક માયામાંયી, મુકત થઇ 

એ એટલે કે, સરકારી અમલહેટળ ચાલતી શાળાઓમાંથી, સરકારી 
અદાલતોભાંથી, અને ધારાસભાઓમાંથી અને આપણી કેળવણીને આપણે 
પાતે ચલાવીએ, આપણી તકરારો આપણે પોતે પતાવીએ, અને 
“ તેમણે કરેલા કાયદાએ પત્યે તટરથ થઇએ, 'તેોનન આપણે આપણા 


્ં 


_અમલે ચલાવી શકીએ, તજ 'આપણે 7દીવાની કે લસ્કરી 


જ -"-”ભવાળન- . ૦ દૂ ાઉદિઝુ-, 


અમલદારોને રાજનામું આપવાનું કહી શકીએ, તે।જ આપણે કર્‌ 


ભરનારાએને કર્‌ નહિ આપવાની સલાહ આપી શકીએ. અસકકારતુ' 


રહસ્ય ઉપર બતાવી તેવી માયામાંથી મુડિતિ મેળવવાનું છે. આ 
બધામાં તાલીમ, આપભેોગ, સ્વાર્યત્યાગ, રચનાની શકિત, શ્રદ્ધા ને 
હીમતની જ૩ર છે. જો આપણે ધારીએ તો આપણુ પણુ આપણા 
મહાલમાં એક અસહકાર કમીટીની મારફત ઉપરનો અસહકારને 
કમ હાથ ધરી શકીએ છીએ. 


પરતુ, ચો પત્ર લખવામાં મારી નેમ આ ઉપરાંત બે વસ્તુએ 
ઉપર્‌ ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની છે. આપણા મહાલમાં મહાલની એકે 
સભા કે મડળ નથી, કે જે મારફત આપણે આપણાં દુ:ખોને સમમ્રભાવે 
વિચારી ઉપાયો ષ્રોછ શકીએ. જો આપણે અહીં એવી એક સભ! 
સ્થપાય તો તે સધળા પજ્ન%।ય સવાલે।,-જેવાકેરાજકીય, સામાજીક, નૈતિક 
ઓધઘેાંગેક અગર ઇતર સવાલો ઉપર પ્ર્નમત કેળવે તથા તેને અનુકુળ 
પ્રષત્તિઆ હાય ધરે. આવી સભા એક બંધારણ રતી હયાતીમાં 
લાવવી જાઇએે. આ સાથે આવા એક બધારણુનો કાચા ખર્કે 
તમારા અભિપ્રાય તથા સૂચનાઓ માટે મોકલેલો છે. સભાનું તામ કાર્યને 
ત્રોગ્ય “ મોડાસા મહાલ સભા ” રાખ્યું છે. 

આવેજ ખીન્તે પશ્ષ “ મોડાસા મહામહાજન મડળને 


આ સવાલ «૪ર વિસ્તારથી વિચારવા નવો છે. ધણા ભાધએને આ 
સબધમાં વાતચિત કરવામાં આવા છે ને તેઓ ધારે છે કે જે ગામે 


હ 


ગામ લવાદી કોર્ટો સ્થપાય અતે તે બાબતમાં એવી યોજના ધડવામાં 
આવે કે પોતાની તમામ લવાદી કોર્ટો અમુક એક બધારણુ હેદળ કામ 
કરી તેમના કામતો હિસાબ મુખ્ય લવાદી કોટનતે આપે, તો 
આપણે સસ્તો, સરળ અને સુતર ન્યાય આપવાની ગોઠંવણુ 
કરી શકીએ તેમ છે. ફકત એ મારે પ્રમાણિક માણુસો ને સામાજીક 
સપત્તિનો ટેકો જોઇએ. આપણે એક વખત આપણી પચાયતેો 
દારા એ ખોટ પુરી પાડતા પણુ શાસ્ત્રીય પદ્દતિથી રચાયલી સરકારી 
અદાલતો ને વકીલ વગંનું મત્ર હાથમાં આવ્યાથી આપણે તે 
શકિતને વિસારી દીધી છે. પણુ આપણામાંથી એ જતી રહી નથી. 
તેમાં સાધારણ ખૃહ્દિ ને નેકીની જરૂર છે. કાછ કાયદાએ જાણુનારનુ' 
ને કામ કરતા તે કામ જ્યારે આપણે વજછીલ વગ હાથ ધરી શકે 
ને પોતાની હુશીઆરી કે જ્ઞાનનો ભાવ ન ખાતાં પોતાની શકિતને 
ઉપષ્રોગ સેવા અર્થે કરી શકે તોજ તેમણે પોતાનું નાન સાર્થક 
કયુ કહેવાય. વકીલોએ સમાજનતે જગાડવામાં, સમાજના કકોનુ 
રક્ષણુ કરવામાં, ને લોકને દોરવામાં અત્યાર લગી માન ભર્યો 
ભાગ ભજવ્યો છે. પણુ સાચા લેકનાયકા બનવા માટે એમણે 
દેશના અવાજને સાંભળવો જ્નેઇએ ને નફા તોટાની ન્નળમાં ન 
કસાતાં, પાતાના જ્ઞાનનું એજસ દીપાૉવવું જેેદઃએ. ૩કમાં, જે 
આપણે પધારી તો આપણો ન્યાયનો કારભાર હાથ લદ! શકીએ 


એેમ છે. આ સભધમાં પણ આપના વિચારે ને સચનાએ માગુ છુ, 
લ્રમિયાન યોજના તૈયાર્‌ યાય છે- 


૧૯ 


ઉપસ્નતી બન્ને સસ્થાઓ-” મોડાસા મહાલ સભા” તઃ 
મોડાસા મહામહાજન મડળ ” જને આપણે હયાતીમાં લાવ 
શકીએ તો તેનું પરિણામ આ આવશે. આપણુ સમ 
પજ્ા”ીય જીવન સુરચિત, એકાગ્ર, અને પ્રગતિમાન થશે. આપણ 
માં સમગ્રપણે વિચાર કરવાની, કામ કરવાની અને વ્યવસ્ય 
કરવાની શક્તિ ઉદય પામશે, આપણામાં સ્કુતિં આવશે, પ્રજુલ્લત 
આવશે. કરીઆદ 22 જતા રહેશે. સંપ વધશે. આપણે ખર 
જવનતેો અનૃભવ કરવા શકિતમાનત થઇશું. આપણે જદગીને કં 
નવા પ્રકાશથી તપાસતા થઇશુ-આપણૂા નવજન્મ થશે. આપણે 
ખરૂ નવજવન પામીશું. આજ ખર સ્વરાજ્ય છે. કેળવણી વગેરૈન! 
વિચાર આપણ ખબાન્ન પત્રમાં કરીશુ. આશા છે કે આ સવાલને 
આપ શટી લેશો તે ગોગ્ય કરશે. 


મા. વિ, ગાધીના. 


બહ માતરમ, 





નન. કળા # 





આ પાત્રિકા મીટ હરજીવન કાલીદાસ મહેતાએ ભારત-સેવા 
પ્રીન્ટીગ પ્રેસ, ન. ૪. ૧, સેરીત ક્રોસ લેન, 
બેન્ક સ્રીટ, કેટ, મુબર્ધમાં છાપી છે. 


